HUDUBAR 
JUMA'A 


o 2023/9/1 ® 171 


GABATARWAR BABBAN 
MALAMI DAKTA 


ABDULMUHSIN DAN 
MUHAMMAD ALKASIM 


=, Mafarki mai kyau 


@ a-alqasim.com 


MAFARKI MAI KYAU 1 


MAFARKI MAI KYAU Û) 


Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, muna gode 
maSa, kuma muna neman taimakonSa, kuma muna neman 
gafararSa, kuma muna neman tsarin Allah daga sharrin 
kawunanmu da munanan ayukkanmu. Duk wanda Allah Ya 
shiryar dashi babu mai batar dashi, kuma duk wanda Ya batar 
babu mai shiryar dashi. Kuma ina shaidawa babu abin bautawata 
da gaskiya sai Allah Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina 
shaidawa Annabi Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, 
Allah Yayi dadin tsira a gare shi da iyalansa da sahabbansa da 
aminci mai yawa. 


Amma ba'du: 


Kuji tsoron Allah -ya ku bayin Allah- hakikanin tsoronSa, 
kuma ku zama a fadake daShi cikin boyenku da gãnawarku. 


Ayyuhal Muslimuun: 


Allah Ya yalwatawa (wato: Ya cika kuma Ya kammala) 
bayinSa ni'imominSa na bayyane da kuma na boye; a halin 
farkensu da kuma yayin baccinsu, kuma shi Allah mai tsarki yana 
gudanar da al'amura a cikin dare da rana, kuma Allah da 
hikimarSa Ya kange ilimin gaibi daga halittu, kuma babu hanyar 
sanin gaibi sai dai abinda Allah Yake bayyanawa manzanninSa 
(wato: sai dai abinda Allah Ya ba ManzanninSa labarinsa), Wanda 
tsarki ya tabbata a gare Shi Ya ce: 


(1) Anyi wannan hudubar ranar juma`a: sha shida ga watan Safar shekara ta dubu daya da dari hudu da arbain da biyar bayan hijra, 


a masallacin Annabi mai daraja. 


a-alqasim.com 


2 MAFARKI MAI KYAU 


zt ر‎ ZE “V xC 
* 1054 عل عيب‎ Sê ДЫ) ДЕ > 
Zi N ed #7 CÊ 1 Z< 2⁄2 < e WI 
ÁS са HE ومن‎ 556 De ОАА 256 رَسول‎ ce GI إلا من‎ 
"Masanin gaibu, kuma baYa bayyana gaibinSa ga wani * face 


ga wanda Ya yarda da shi daga cikin manzanni to lallai Shi Zai 
sanya gadi gaba gare shi da baya gare shi" [Aljinn: 26-27]. 


Kuma daga cikin ni'imomin Allah na Boye da abubuwan 
mamakin abin halittarSa masu ban sha'awa; shine Ya bar wani 
sashi na annabta domin sanin wani abu na gaibi wanda Yake 
nunawa ga wanda Ya ga dama daga cikin bayinSa a cikin 
barcinsu, Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya 
ce: «babu abinda ya saura na daga annabta face busharori, sukace: 
kuma menene busharori? Yace: mafarki mai kyau». [Bukhari ya 
ruwaito shi], lallai a cikinta akwai abin mamaki na ilimin Allah da 
tausasawarSa na abinda ke karawa mumini imaninsa, sai ta sanar 
da shi (wato: yana bashi labari) abinda ya gabata da abinda ake 
ciki da abinda ke tafe a gaba, wanda zai wadatar da shi daga 
karyar bokaye da makamantansu, kuma a cikinsu akwai kara 
kwarin guiwa (wato: karfafawa) gameda alkhairi da tsoratarwa 
daga sharri, da bushara da gargadi. 


Kuma mafarki a shari'a yanada matsayi mai girma; domin 
yana tare da Annabawa -aminci ya tabbata a garesu- don 
karfafarsu a cikin mafi tsananin jarabawa da faruwar abubuwa, 
kuma shi wahayi ne garesu koma bayan waninsu; Ibrahim yacewa 
Isma'il -aminci ya tabbata a garesu: 


= 
< 2 


& 25% ûl adi ف‎ 18) 55 5 


ri 


«ya dana lallai ni na gani a cikin barci cewa ina yankaka». 
[Assaffaat: 102]. 


Sai Allah Ya daga darajar Ibrahim saboda gasgata mafarkin da 


a-alqasim.com 


MAFARKI MAI KYAU 3 


aiwatarwarsa ga umurnin Ubangijinsa, sai Ya wanzar masa da 
yabo na gaskiya zamani bayan zamani, Allah mai tsarki Ya ce: 


«kuma muka bar yabo а gare shi a cikin 'yan baya ¥ aminci ya 


tabbata ga Ibrahim + kamar haka ne muke saka wa masu 


kyautatawa». [Assaffaat: 108-110]. 


Kuma Yusufu -aminci ya tabbata a gare shi- rayuwarsa ta fara 
da mafarki: 


> s$ тү. 2 © 4 < = 2 < E a ee 
dings d 005335 щ% б 0 Se wil das 3 ts > 


«уа babana lallai ni nayi mafarkin taurar1 goma sha daya da 
rana da wata na gansu suna masu sujjada a gareni». | Yusuf: 4]. 


Kuma mafarkinsa ya tabbata tare da izza da daukaka a gare shi 
(wato: Allah Ya taimake shi kuma ya bashi Karfi) 


4652 AWS Bal عل‎ kel бз} 
«kuma ya daukaka iyayensa biyu akan karaga, ѕа'ап nan suka 
fadi suna sujjada a gare shi» [Yusuf: 100]. 


Kuma farkon alkhairi da haske ga wannan al'ummah ya 
kasance ne ta hanyar mafarki; A'ishah Allah Ya yarda da ita tace: 
«ya kasance farkon abinda aka farawa Manzon Allah -tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- na wahayi: mafarki na 
gaskiya a cikin barci, sai ya kasance baya yin mafarki face ya zo 
masa tamkar ketowar asuba» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma a yakin Badr Allah Ya nunama AnnabinSa cin nasara a 
cikin barci, sai ya bawa sahabbansa labarin hakan, sai zukatansu 
suka Karfafa, suka samu Kwarin guiwa wajen yakar abokan 
gabarsu, duk da karancin adadinsu: 


a-alqasim.com 


4 MAFARKI MAI KYAU 


û dayî; zikê KES وڙ ار ڪه‎ SS ЛАП في‎ dÎ 242-53) 


qá ái 
«lokacin da Allah Yake nuna maka su a cikin barcinka suna 
'yan kadan, kuma da ace Ya nuna maka su suna masu yawa da kun 
karaya kuma da kunyi sabani a cikin al'amarin sai dai Allah Ya 
kubutar» [Al-anfaal: 43]. 


Kuma anyi bushara ga Annabi -tsira da aminci Allah su 
tabbata a gare shi- da bude Makkah a lokacin da ы Madinah: 


Salek Gene AAG المد كرام إن‎ God WI, udi Ду, 
& e @ 22 © 

«lallai hakika Allah Ya gasgatawa Manzonsa mafarkin da 
gaskiya, lallai zaku shiga masallacin harami in Allah Ya yarda 
kuna cikin aminci kuna masu aske kawunanku da masu saisaye 


baku jin tsoro» [Al-fat'hi: 27]. Sai Allah ya bude masa ita bayan 
shekara guda. 


22 д 


М 552 I # 


Kuma Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- ya 
kasance idaan yayi wani mafarki yana labartawa ga sahabbansa; 
kai ya kasance idan yayi sallar asuba sai ya fuskanci (wato: ya 
juyo zuwa garesu da fuskarsa) sahabbansa kuma ya tambayesu: 
«shin akwai daga cikinku wanda yayi mafarki». [Bukhari da 
Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma asalin shar'anta kiran sallah tabbatarwa (wato: yarda) ne 
daga Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- ga 
mafarkin da sahabi Abdullahi bn Zaid Allah Ya yarda da shi yayi, 
yace: «yayinda na farka sai naje wurin Manzon Allah -tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- sai na bashi labarin abinda 
nayi mafarki, sai yace: lallai shi mafarki na gaskiya ne in Allah Ya 
yarda, to ka tashi tare da Bilal ka koya masa abinda kayi mafarki 


a-alqasim.com 


MAFARKI MAI KYAU 5 


sai yayi kiran sallah da shi». [Ahmad ya ruwaito shi], Ibnu 
Abdilbarr ya ce: «duk jagororin shiriya na daga sahabbai da tabi'ai 
da wadanda suka biyo bayansu daga cikin malaman musulunci 
ahlussunnati wal jama'a sun yi 1j'mai akan imani da shi». 


Kuma mafarki kashi uku ne, daya daga cikinsu na gaskiya ne 
ba makawa sai ya auku, kuma sauran biyu daga shaidan ne, ko 
kuma yaye-yayen mafarki (wato: cakude-cakuden mafarki 
wadanda ba abinda ya inganta daga cikinsu kuma ba mafarki 
bane), Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- ya ce: 
«mafarki kala uku ne: shi mafarki mai kyau bushara ce daga 
Allah, kuma wani mafarkin sanya bakinciki ne daga shaidan, 
kuma wani mafarki abinda mutum yake tunaninsa ne» [Muslim ya 
ruwaito shi]. 


Shi mafarki mai kyau yana faranta ran mumini amma baya 
rudarsa (wato: kada ya yaudaru da shi), kuma shi yanki ne daga 
Annabta, Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- ya 
ce: «mafarkin mumini yankin daya ne daga cikin yankin annabta 
arba'in da shida». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], kuma 
yana daga cikin busharorin da suka yi saura bayan Annabta, an 
tambayi Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game 
da fadinSa Madaukaki-: 


© ae стр DE = Р 1 
gif فف‎ Gul sedî зе MN 24) 
«bushara garesu take a cikin rayuwar duniya da kuma a 
lahira» [Yunus: 64]. 


Sai yace: «shine mafarki mai kyau wanda musulmi ke gani, ko 
a ganin masa» [Ahmad ya ruwaito shi]. 


Kuma shi mafarki na gaskiya yanki ne daga annabta, kuma 
annabta wahayi ne, kuma makaryaci game da mafarkinsa mai 
karya ne ga Allah yana cewa ya nuna masa abinda bai gani ba, 


a-alqasim.com 


6 MAFARKI MAI KYAU 


Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: «yana 
daga cikin mafi girman Karya -wato: karya mafi tsanani- mutum 
ya gane wa idanunsa abinda basu gani ba» [Bukhari ya ruwaito 
shi], kuma ranar Alkiyama za'a umurce shi da abinda bashi da 
ikon yinsa domin kai matuka wajen azabtarwa, Annabi tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: «duk wanda yayi Karyan 
yayi mafarkin da bai yi ba; to za'a sanya shi ya hada tsakanin 
kwayar sha'ir guda biyu, kuma Ба zai iya ba» [Bukhari ya ruwaito shi]. 


Kuma shi mafarki (wato: na gaskiya) dukda sau dayawa an 
kebance shi ga managarta cikin mutane ne, amma zai iya faruwa 
ga wasunsu; Yusufu -aminci ya tabbata а gare shi- yayi ta'birin 
(wato: ya fassara) mafarkin abokan zamansa biyu na kurkuku sai 
ya auku (wato: ya faru kamar yadda ya fassara shi), kuma ya 
fassara mafarkin sarki kafiri na ganin shanu bakwai sai ya kasance 
gaskiya ne, Bukhari ya ce a cikin ingantaccen littafinsa: «babin 
mafarkin ma'abota kurkuku da багпа da shirka», kuma Ibn Hazm 
Allah Ya jikansa ya ce: «kuma mafarkin kafiri zai iya zama 
gaskiya kuma a wannan yanayin bazai zama daga cikin yankin 
annabta ba, kuma bazai zama daga cikin busharori ba, sai dai 
gargadi gare shi da waninsa da kuma wa'azi». 


Kuma mafarkin rana gaskiya ne kamar mafarkin dare; Annabi 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga wajen Ummu 
Haraam diyar Mil'haan Allah Ya yarda da ita, sai yayi Kailula a 
wurinta (wato: barcin rana a wurinta), sai yayi mafarki, sai ya bata 
labari. [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma duk wanda yayi mafarkin da yake so an so ya godewa 
Allah gameda shi, kuma ya busharantu dashi, kuma ya bada 
labarin shi ga wanda yake so, amma mai hassada da mai makirci 
kada ya basu labarin abinda ya gani (wato: mafarkinsa mai kyau 
da yayi kada ya bada labarinsa ga mai yi masa hassada da mai 
Kullin zuci a gare shi), Annabi Yakuub -aminci ya tabbata a gare 


a-alqasim.com 


MAFARKI MAI KYAU 7 


shi- ya ce: 
«yace ya dana kada ka bada labarin mafarkinka ga 'yan 
uwanka don kada su shirya maka makirci» [Yusuf: 5]. 


Kuma duk wanda yayi mafarkin abinda baya so an sunnanta 
(wato: an shar'anta) masa ya nemi tsarin Allah daga sharrinsa, da 
kuma daga sharrin shaidan, kuma yayi tofi a hagunsa sau uku, 
kuma ya juya daga bangaren da ya kasance yayi barci akansa, 
kuma kada ya ba wani labarinsa, kuma ya tashi yayi sallah, 
Annawawy Allah Ya jikansa ya ce: «kuma idan ya takaitu da wasu 
daga cikinsu sun wadatar masa wajen tunkude masa cutarwarsa, 
da izinin Allah Madaukaki; kamar yadda hadisai suka bayyana 
karara». 

Kuma ta'wilin (wato: fassarar) mafarki yana daga cikin ilimin 
Annabawa da ma'abota imani, kuma ilimi ne mabuwayi (wato: 
mai wahalar samuwa sai kadan) wanda ya hada tsakanin kyauta 
daga Allah da kuma koyo, kuma ni'imah ce wacce Allah yake 
bayar da ita (wato: Ya azurta shi kuma Ya bashi) ga wanda yaga 
dama, Allah Madaukaki Ya ce Yana Mai bada labari gameda 
Yusufa aminci ya tabbata a gare shi: 


4 ESI 335 Çê ADA) 
«kuma domin mu koyar da shi fassarar mafarki». [Yusuf: 21]. 
Kuma shi ta'biri (wato: fassarar mafarki) fatawace baya halatta 
ga wani ya kutsa cikinsa (magana kansa) ba tare da ilimi ba, Yusuf 
-aminci ya tabbata a gare shi- ya cewa samarin nan biyu: 
Р | Be ر‎ 3, 
SIGE SIVAN Gulè 
«an yanke hukuncin al'amarin da kuke neman fatawa akansa» 
| Yusuf: 41]. 
a-algasim.com 


8 MAFARKI MAI KYAU 


Kuma sarkin ya ce: 
453 J55) 
«kuyi mani fatawa akan mafarkina» [Yusuf: 43]. 


Kuma matashin ya cewa Annabi Yusuf: 
é off ga за) 
«ka yi mana fatawa a gameda shanu bakwai» [Yusuf: 46]. 


Kuma shi (wato: fassarar mafarki) ya ginu ne a bisa Kiyasi 
(wato: maida abu zuwa ga ire-irensa) da buga misali (kamanta 
wani abu da wani abin da ban) da sanyawa cikin lura da abinda 
Kwakwalwa ke iya hankaltarsa da kuma abinda ake iya riska da 
sasannin jiki, (wato: lura da dubawa da gano dangatakar abu da 
waninsa), Ibn Alkayyim Allah Ya jikansa ya ce: «misalan 
Alkur'ani dukkansu tushe ne da Ka'idoji ga ilimin fassarar mafarki 
ga wanda ya iya kafa dalili dasu, kuma hakanan wanda ya fahimci 
AlKur'ani to lallai zai fassara mafarki da shi fassara mai kyau, 
kuma tushen fassara mai kyau ga mafarki kadai ana samunsa ne 
daga hasken Alkur'ani>. 


Kuma duk wanda yake son ya fassara mafarkinsa to kada ya 
fassara shi sai a wurin masanin fassarar; ba duk wanda ya sanu 
(wato: da fassarar mafarki) ya iya yin fassarar ba, kuma ba wanda 
ya dukufa akan littattafan fassarar mafarki yake kasancewa mai 
fassarar ba; domin shi sai an dubi yanayi da mutum da lokaci da 
wuri (wato: a lokacin da za'a yi fassarar mafarki, mai fassarar yana 
yin fassarar ne dai-dai da mutumin da yayi mafarkin da lokacin da 
yake ciki da wurin da yake ciki, fassarar yana banbanta tsakanin 
mutum zuwa mutum, kuma daga lokaci zuwa wani lokacin kuma 
daga wuri zuwa wani wurin, ta yiwu mutum biyu suga abu daya a 
mafarkinsu, sai dai tafsirin mafarkin na farkon ya sha banban da 
tafsirin mafarkin dayan); an cema Malik Allah Ya jikansa: «shin 


a-alqasim.com 


MAFARKI MAI KYAU 9 


kowa zai iya fassara mafarki? Sai yace: shin da annabtar za'a yi 
wasa?!». 

Kuma duk wanda Allah ya masa kyautar ta'wili (wato: iya 
fassarar mafarki) to ya lizimci tsoron Allah kuma ya nisanci riya 
(son a gani) da neman shahara, kuma ya roki Ubangijinsa taimako 
da datarwa, kuma yayi hattara da yin takama domin shi mai 
kwacewane ga ni'imomi (mai ragewa mai kawarwa, wato: yana 
haifarda asarar ni'imomi) kuma yayi godiya ga Allah da wannan 
ni'imar, Yusufu -aminci ya tabbata a gare shi- yana mai godiya 
domin ni'imar Allah yace: 

GEST اويل‎ ce 283 GÎ s, GERE BOT} 

«ya Ubangijina hakika Ka bani sashi na mulki kuma Ka koyar 
dani sashi na fassarar mafarki» [Yusuf: 101]. 

Kuma mai fatawa, da mai fassarar mafarki, da likita suna 
sanin (wato: suna gani kuma yana bayyana garesu) sirrorin mutane 
boyayyun da tsaraicinsu, wadanda babu mai saninsu koma 
bayansu, to ya wajaba akansu suyi sutura ga abinda baya 
kyautuwa a bayyana shi. 

Kuma mafarki na gaskiya mai aukuwane (wato: zai faru 
tabbas) Ба makawa, duk daya ne anyi ta'wilinshi (wani ya fassara 
shi) ko ba'a yi ba, ga Ya'kuub yacewa Yusuf aminci ya tabbata a 
garesu: 


£ IGS 25.2524 NÎ % 
«kada ka bada labarin mafarkinka » [Yusuf: 5]. 


Kuma bai fassara shi ba, tare da haka sai da ya auku; kuma 
mai fassara kadai yana fito da hakikanin abinda mafarkin yayi 
nuni zuwa gare shi ne, ta yiwu yayi dai-dai kuma ta yiwu yayi 
kuskure, Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya 
cewa Abubakar Allah Ya yarda da shi bayan yayi fassarar wani 


a-alqasim.com 


10 MAFARKI MAI KYAU 


mafarki: «kayi dai dai a wani sashi kayi kuskure a wani sashi» 
[Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Amma gameda lokacin aukuwarsa zai iya kasancewa nan take, 
kuma aukuwarsa zai iya samun jinkiri kadan ko mai yawa, 
Abdullahi bin Shaddad -Allah Ya jikansa ya ce-: «mafarkin 
Annabi Yusufa ya faru bayan shekara arba'in, kuma iya haka ne 
mafi tsawon lokacin aukuwar mafarki», kuma musulmi ya san duk 
abinda Allah Ya hukunta masa alkhairi ne, duk daya ne a 
gaggauce ne ko a jinkirce. 


Wa ba'du ayyuhal muslimuun: 


A yayin da zamani yayi nisa (wato: lokaci mai tsawo) da 
zamanin annabta da alamunta; sai Allah Ya mujsanya ma muminai 
da mafarki, Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya 
ce: «idan zamani ya kusanto -wato: tashin kiyama ya kusa- da 
wuya mafarkin mumini ya zamo karya> [Bukhari da Muslim suka 
ruwaito shi], amma a zamanin Karfin hasken annabta; to a cikin 
bayyanar haskensa (hasken annabtan) da Karfinsa akwai wadatuwa 
daga mafarki. 


Kuma mafiya gaskiyar mutane wajen mafarki sune mafiya 
gaskiya a farke; Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi ya ce: «mafiya gaskiyarku wajen mafarki sune mafiya 
gaskiyarku a cikin zance» [Muslim ya ruwaito shi], Ibn Hajar 
Allah Ya jikansa ya ce: «duk wanda ya kasance mafi rinjayen 
halinsa shine gaskiya a farke yana abokantar haka a cikin 
barcinsa, to baya ganin wani abu sai gaskiya, kuma wannan 
sabanin makaryaci da kuma mai cakuda abubuwa; to lallai shi 
zuciyarsa tana lalacewa ku tayi duhu ba abinda zai gani sai cakude 
da yaye-yayen mafarki». 

To ka lizimci gaskiya a cikin zance, kuma ka lizimci takawa, 
zaka sami rabon (zaka ci riiban) alkhairin duniya da na lahira. 


a-alqasim.com 


MAFARKI MAI KYAU 11 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 
кё, 2 < = < 
Be „ү < 22 “> 2 5< <“ Ae WET T? 2⁄2— no ДР XZ AA Tr 
QUES رى‎ QUZ Çê من‎ BS تاویل‎ \ХА ANS ر وقال‎ EF ee) Qe 499) э» 
«kuma ya daukaka iyayensa biyu akan karaga, sa'an nan suka 
fadi suna sujjada a gare shi, kuma yace ya babana wannan shine 


fassarar mafarkina wanda ya gabata hakika Ubangijina Ya sanya 
shi ya zama gaskiya» [Yusuf: 100]. 


Allah Ya sanya min albarka tare da ku a cikin Alkur'ani mai 
girma... 


a-alqasim.com 


12 MAFARKI MAI KYAU 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah gameda 
kyautatawarSa, godiya ta tabbata a gare Shi bisa datarwarSa da 
kuma ni'imominSa, ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya 
sai Allah Shi kadai baShi da abokin tarayya domin girmama 
al'amarinSa, kuma ina shaidawa Annabinmu Muhammad bawansa 
ne kuma ManzonSa ne, tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi da iyalansa da sahabbansa, kuma Yayi dadin aminci mai 
karuwa. 


Ayyuhal Muslimuun: 


Addini ya cika da mutuwar Annabi tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi, kuma shi mafarki babu wani abu na hukunce- 
hukuncen addini da ake tabbatarwa dashi, Ash-shadibi Allah Ya 
jikansa ya ce: «anfaninsa -wato: mafarki- shine bushara ko gargadi 
kadai, amma bada fa'idar hukunce-hukunce addini- a'a». 


Kuma Allah Ya kiyake AnnabinSa -tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- daga cewa shaidan ya fito a siffarsa (siffar 
Annabin), to duk wanda ya ganshi a cikin barci to ya ganshi ne da 
gaske, Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: 
«duk wanda ya ganni a cikin barci to tabbas ya ganni; domin lallai 
shaidan baya kamantuwa da siffata» [Bukhari da Muslim suka 
ruwaito shi], kuma wanda yaga Annabi a cikin barci baya nuna 
cewa ya fi waninsa, kuma duk wanda ya ganshi a wata siffa wacce 
ba tashi ba da tazo a cikin sunnah da sira, ko kuma ya ganshi yana 
umurni da mummunan aiki; to yaye-yayen mafarki ne (wato: daga 
shaidan ne ko kuma zancen zucci), kuma dukkan alkhairi yana 
cikin bin Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da 
sallama ga AnnabinSa... 


a-alqasim.com 


шд dol مترجمة‎ 


@ Ia-alqasim.com 


